Ofn yr Arglwydd sydd goron doethineb, yn peri i heddwch ac 
iechyd perffaith lewyrchu; ill dau sydd roddion Duw : ac y mae yn 
helaethu eu gorfoledd y rhai a'i carant ef. Gwraidd doethineb yw 
ofni yr Arglwydd, a hir oes yw ei ganghennau. 
ECCLESIASTICUS 1:18,20 


Edrychwch ar y cenedlaethau gynt, a gwelwch; a ymddiriedodd 
erioed yn yr Arglwydd, ac a waradwyddwyd ? neu a arhosodd neb 
yn ei ofn, ac a adawyd? neu pwy a ddirmygodd efe erioed, yr hwn 
a alwodd arno? Y rhai a ofnant yr Arglwydd, nid anufuddhânt 
i'w Air; a'r rhai a'i carant ef a gadwant ei ffyrdd ef. Y rhai a ofnant 
yr Arglwydd a geisiant yr hyn sydd dda, yn rhyngu bodd iddo; 

a'r rhai a'i carant ef, a ddigonir o'r gyfraith. Bydd y rhai sy'n ofni'r 
Arglwydd yn paratoi eu calonnau, ac yn darostwng eu heneidiau 
yn ei olwg, Gan ddywedyd, Syrthiwn i ddwylo yr Arglwydd, 

ac nid i ddwylo dynion: canys megis y mae ei fawredd ef, felly y 
mae ei drugaredd ef. ECCLESIASTICUS 2:10,15-18 


Ofn yr Arglwydd sydd yn myned cyn cael awdurdod: ond garwder 
a balchder yw eu colled. Anrhydeddir gwŷr mawr, barnwyr, 

a nerthwyr; eto nid oes un o honynt mwy na'r hwn sydd yn ofni 
yr Arglwydd. ECCLESIASTICUS 10:21,24 


Ac nac ofna, fy mab, rhag i ni gael ein gwneud yn dlawd: canys y 
mae gennyt gyfoeth lawer, os wyt yn ofni Duw, ac yn cilio oddi 
wrth bob pechod, a gwneud yr hyn sydd ddymunol yn ei olwg ef. 
TOBIT 4:21 

Yn unig ofnwch ” ARGLWYDD, a gwasanaethwch ef mewn 
gwirionedd â'ch holl galon: canys ystyriwch mor fawr y pethau a 
wnaeth efe i chwi. 1I SAMUEL 12:24 


O ba le gan hynny y daw doethineb? a pha le y mae man y deall? 
Ac wrth ddyn y dywedodd, Wele ofn yr Arglwydd , hynny yw 
doethineb; ac i gilio oddi wrth ddrwg yw deall. SWYDD 28:20,28 


Ofn yr ARGLWYDD sydd lân, yn para byth: gwir a chyfiawn yw 
barnau yr ARGLWYDD. Salm 19:9 

Ofnned yr ARGLWYDD yr holl ddaear: arswyded holl drigolion 
y byd ohono. Salm 33:8 


Ofnwch yr ARGLWYDD, ei saint ef: canys nid oes eisiau ar y rhai 
a'i hofnant ef. Deuwch, blant, gwrandewch arnaf: dys af i chwi 
ofn yr ARGLWYDD. Pa ddyn yw yr hwn a ewyllysio Ê yd, ac a 
garo ddyddiau lawer, fel y gwelo ddaioni? Cadw dafod drhag 
drwg, a'th wefusau rhag siarad twyll. Cilia oddi _ ddrwg, 

a gwna dda; ceisiwch heddwch, ac erlidiwch ef. SALM 34:9,11-14 


Dechreuad doethineb yw ofn yr ARGLWYDD: deall da sydd gan 
bawb a wnânt ei orchmynion ef: ei foliant sydd yn dragywydd. 
Salm 111:10 


Y rhai a ofnant yr ARGLWYDD, ymddiriedwch yn yr 
ARGLWYDD: efe yw eu cymorth, a'u tarian. Bydd yn 
bendithio'r rhai sy'n ofni'r ARGLWYDD, bach a mawr. 
Salm 115:11,13 

Dyweded yn awr y rhai sy'n ofni'r ARGLWYDD, 

fod ei drugaredd yn para byth. Salm 118:4 


Er y gwna pechadur ddrwg ganwaith, a'i ddyddiau ef estyn, etto 
mi a wn y bydd yn dda i'r rhai a ofnant Dduw, y rhai a ofnant ger 
ei fron ef: Ond ni bydd dda i'r drygionus, ac nid estyn ei ddyddiau, 
y rhai sydd fel cysgod; am nad yw yn ofni gerbron Duw. 
PREGETHWYR 8:12-13 


Gwrandawn gasgliad yr holl fater: Ofnwch Dduw, a chadw ei 
orchmynion ef: canys hyn yw holl ddyledswydd dyn. Canys Duw 
a ddwg bob gweithred i farn, â phob peth dirgel, pa un bynnag ai 
daai u PREGETHWYR 12:13-14 


Lyn Yr ARGLWYDD canys y mae efe yn trigo yn uchel: 
efe a lanwodd Seion â barn a chyfiawnder. A doethineb a 
gwybodaeth fydd pei ymau dy amserau, a chadernid 
iachawdwriaeth: ofn yr ARGLWYDD yw ei drysor. Eseia 33:5-6 


Anrhydeddwch bob dyn. Carwch y frawdoliaeth. Ofnwch Dduw. 
Anrhydeddwch y brenin. 1 PETER 2:17 


Gan ddywedyd â llef uchel, Ofnwch Dduw, a rhoddwch ogoniant 
iddo; canys daeth awr ei farn ef: ac addolwch yr hwn a wnaeth 

y nef, a'r ddaear, a'r môr, a'r ffynhonnau dyfroedd. 

Datguddiad 14:7 


Dechreuad gwybodaeth yw ofn yr ARGLWYDD: ond ffyliaid 
a ddiystyrant ddoethineb a hyfforddiant. Diarhebion 1:7 


Na fydd ddoeth yn dy olwg dy hun: ofna yr ARGLWYDD, 
a chilia oddi wrth ddrwg. Bydd yn iechyd i'th fogail, ac yn fêr i'th 
esgyrn. Diarhebion 3:7-8 


Ofn yr ARGLWYDD yw casâu drygioni: balchder, 
a haerllugrwydd, a'r ffordd ddrygionus, a'r genau cyndyn, 
sydd gas gennyf. Diarhebion 8:13 


Dechreuad doethineb yw ofn yr ARGLWYDD: a gwybodaeth y 
sanctaidd yw deall. Diarhebion 9:10-11 


Ofn yr ARGLWYDD a estyn dyddiau: ond blynyddoedd y 
drygionus a fyrheir. Diarhebion 10:27 


Yn ofn yr ARGLWYDD y mae hyder cryf: a'i feibion a gaiff 
noddfa. Ofn yr ARGLWYDD sydd ffynnon bywyd, 
i gilio o faglau angau. Diarhebion 14:26-27 


Gwell yw ychydig gydag ofn yr ARGLWYDD na thrysor mawr a 
helbul ag ef. Addysg doethineb yw ofn yr ARGLWYDD; a chyn 
anrhydedd y mae gostyngeiddrwydd. Diarhebion 15:16,33 


Trwy drugaredd a gwirionedd y glanheir anwiredd: a thrwy ofn 
yr ARGLWYDD y cilia dynion oddi wrth ddrwg. 
Diarhebion 16:6 


Ofn yr ARGLWYDD a duedda i fywyd: a'r hwn sydd ganddo, 
a gaiff fodlon; ni ymwelir ag ef â drwg. Diarhebion 19:23 


Trwy ostyngeiddrwydd ac ofn yr ARGLWYDD y mae cyfoeth, 
ac anrhydedd, a bywyd. Diarhebion 22:4 


Na chenfigenna dy galon wrth bechaduriaid: ond bydded yn ofn 
yr ARGLWYDD bob dydd. Canys yn ddiau y mae diwedd; ac ni 
thorr ymaith dy ddisgwyliad. Diarhebion 23:17-18 


A dywedodd wrth y barnwyr, Gwyliwch yr hyn yr ydych yn ei 
wneud: canys nid dros ddyn yr ydych yn barnu, ond dros yr 
ARGLWYDD, yr hwn sydd gyda chwi yn y farn. Am hynny yn 
awr bydded ofn yr ARGLWYDD arnoch; gwyliwch, a gwnewch 
hynny: canys nid oes anwiredd gyda'r ARGLWYDD ein Duw, 
na pharch i bersonau, na chymer roddion. 2 Cronicl 19:6-7 


